WikipediA 

Kasaysayan 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Tungkol ito sa "kasaysayan" bilang sa nakaraan. Para sa kuwentong makabuluhan, pumunta 
sa Salaysay. Tumuturo dito ang historya. Para sa istorya, pumunta sa Kuwento . 

Ang kasaysayan o historya (mula sa 
Griyegong LoTOpia, historia, 
nangangahulugang "inkuwiri, 

kaalamang nakukuha mula sa 
imbestigasyon") ay ang pag-aaral ng 
nakaraan, partikular kung paano ito 

nakaaapekto sa mga tao sa kasalukuyan. Ito ay ginagamit bilang 
isang pangkalahatang katawagan para sa impormasyon tungkol sa 
nakaraan, katulad ng "heolohikang kasaysayan ng daigdig". Kapag 
ginagamit bilang pangalan ng isang pinag-aaralang larangan, 
tinutukoy ng kasaysayan ang pag-aaral at pagpapaliwanag ng mga 
nakatalang lipunan ng tao, mga panayam (binigkas na kasaysayan), 
at arkeolohiya . Ito ay isang umbrella term na may kinalaman sa mga 
nakaraang pangyayari gayundin ang mga alaala, tuklas, koleksiyon, 
organisasyon, presentasyon, at interpretasyon ng impormasyon 
tungkol sa mga pangyayaring ito. Ang mga iskolar na nagsusulat ng 
kasaysayan ay tinatawag na "historyador". Ang mga pangyayaring 
naganap bago ang mga nakasulat na tala ay tinuturing na 
prehistoriko . 

Ang mga kuwento na karaniwan lamang sa iisang kultura, ngunit 
hindi suportado ng mga batayang panlabas (tulad ng mga salaysay tungkol kay Haring Arturo) ay 
kadalasang inuuri lamang bilang eultural heritage o alamat, dahil hindi ito nagpapakita ng "walang pag- 
iimbot na pagsisiyasat" (Ingles: "disinterested investigation") na kailangan ng disiplinang kasaysayan. Si 
Herodotus , isang ika-5 dantaong BC na Griyegong historyador, ay itinuturing sa tradisyong Kanluranin 
bilang "Ama ng Kasaysayan", kasama ang kontemporaryong nitong si Thueydides , ang pangunahing 
tumulong upang mabuo ang salig ng makabagong pag-aaral ng kasaysayan ng tao. Ang mga gawa nila ay 
patuloy na binabasa hanggang ngayon, at ang puwang sa pagitan ng nakapokus sa kulturang si Herodotus at 
sa nakapokus sa militar na si Thueydides ay nananatiling point of eontention o approaeh sa makabagong 
pangkasaysayang pagsusulat. 

Maaaring mga ibang paraan ang karaniwang ginagawa sa ilang panahon kaysa sa iba, at may mga uso ang 
pag-aaral sa kasaysayan (tignan historiograpiya). Tinatawag na bago ang kas a ysayan ang mga pangyayaring 
bago Kadalasang sinasabi na nababalutan ng kaalaman sa kasaysayan ang parehong kaalaman sa nakaraang 
pangyayari at makakasaysayang pag-iisip na kasanayan, dahil: 

1. Nakatutulong sa paghahanda para sa hinaharap. 

2. Nakatutulong upang malinang ating kasanayan at kaasalan. 

3. Nakatutulong upang malutas o lutasin ang kasalukuyang suliranin. 

4. Nalilinang ang pakikipagkapwa. 



Ang hindi nakakaalala sa nakaraan ay nahatulang uulit nito. 
— George Santayana 


















Mga nilalaman 


Historieal method 
Etimolohiya 

Historiko at Prehistoriko 
Pagkiling (bias) 

Tingnan din 


Historieal method 


Ang historieal method ay binubuo ng mga pamamaraan at patnubay kung paano ang mga historyador ay 
gumagamit ng mga primary souree at iba pang katunayan para magsaliksil at magsulat ng kasaysayan. 

Si Herodotus ng Haliearnassus (484 BC - ea.425 ay malawakang itinuturing na "Ama ng 

Kasaysayan". Gayon pa man, ang kaniyang kontemporaryo na si Thueydides (ea. 460 BC - ea. 400 BC) ay 
eredited sa pagkakaroon ng kauna-unahang mahusay na historieal method sa kaniyang akdang Kasaysayan 
ng Digmaang Peloponnesian. Hindi tulad ni Herodotus, tinuring ni Thueydides ang kasaysayan bilang 
produkto ng mga pagpili at ginawa ng mga tao, at tiningnan din niya ito bilang sanhi at bunga, sa halip na 
resulta ng divine intervention.l^^^^Sa kaniyang historieal method, binigyang-diin ni Thueydides ang 
kronolohiya, ang neutral point of view, at na ang mundo ng mga tao ay bunga ng mga ginawa ng mga tao. 
Tinuturing din ng mga Griyegong historyador ang kasaysayan bilang sikliko, at ang mga pangyayari ay 
umuulit lamang nang umuulit.l^^^^ 

Etimolohiya 


Ang salitang "historya" ay mula sa salitang Griyego na historia, na ang ibigsabihin ay "inkuwiri", 
"kaalamang nakukuha mula sa imbestigasyon" o "hukom". Sa Tagalog, ang "kasaysayan" ay nagmula sa 
salitang-ugat na "saysay" na kasingkahulugan ng "kuwenta" o "halaga", dahil ito ang pag-aaral sa "kuwenta" 
0 "halaga" ng mga pangyayari sa nakaraan. 

Historiko at Prehistoriko 


Ang kasaysayan ng mundo ay ang alaala at mga homo sapiens sapiens sa buong daigdig, dahil ang mga 
karanasang ito ay naipreserba at naitala ng mga historyador at mga karnaiwang tao. Sa kabilang banda, ang 
mga "prehistoriko" na mga pangayayari ay ang nagmula sa pagbawi ng mga kaalaman ng nakaraan kung 
saan walang mga kasulatan at naitala, o kung saan ang pagsulat ng isang kultura ay hindi ma-deeipher. Sa 
pamamagitan ng pag-aaral ng mga pinta, guhit, nililok, at iba pang mga artepakto, may mga impormasyon 
na narerekober sa kabila ng kawalan ng mga nakasulat na tala. Buhat noong ikadalawampung siglo, ang 
pag-aaral ng prehistori ay itunuturing na mahalaga upang maiwasan ang hindi sinasadyang eksklusyon ng 
ilang mga kabihasnan. 

Pagkiling (bias) 


Sa karamihan ng mga bansa, ang mga pangkasaysayang teksbuk ay ginagamit ng instreumento upang 
buhayin ang nasyonalismo at patriotismo. 








Sa karamihan din ng mga bansa, ang mga pangkasaysayang teksbuk ay iniisponsor ng pambansang 
pamahalaan at isinusulat nang nakasensor at kadalasa'y ipinakikita lamang ang mga kabutihang inambag ng 
bansa nito sa kasaysayan. Halimbawa, sa bansang Hapon, hindi binabanggit ang Masaker sa Nanking sa 
mga teksbuk at ang buong Ikalawang Digmaang Pandaigdigis ay pahapyaw lang na itinuturo. Naging 
polisiya rin sa mga bansang komunista na ipresenta lamang ang rigid na Marxist historiography.l^^^^l^^^^ Sa 
ika-21 siglong Alemanya, ang kurikulum ng kasaysayan ay kinokontrol ng labing-anim na estado, at 
mailalarawang "almost paeilistie and deliberately unpatriotie undertone" at sumasalamin sa "prineiples 
lormulated by international organizations sueh as UNESGO or the Gouneil of Europe, thus oriented towards 
human rights, demoeraey and peaee." at hindi ng superpatriotism. Ang resulta ay "German textbooks usually 
downplay national pride and ambitions and aim to develop an understanding of citizenship eentered on 
demoeraey, progress, human rights, peaee, toleranee and Europeanness." 

Tingnan din 

■ Kasaysayan ng daigdig 

1. George Santayana, "The Life of Reason", Volume One, p. 82, BiblioLife, ISBN 978-0-559- 
47806-2 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kasaysayan&oldid=1726999" 


Huling pagbabago: 20:17, 6 Nobyembre 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Gommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termlno. Tlngnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





